ETHOLIAD CEREDIGION, 1906. 
Tôn YMDAITH CADBEN MOEGAN, 
(By our Townsman, Cadvan), 


Fechgyn Ceredig, o anfarwol fri, 
Meibion Rhyddid erioed ydych chwi, 
Eiddo chwi'r gogoniant er zwaethaf pob 
ystwr— 
Buddugoliaeth Hyddgant, a Chledd Glyndwr | 
Fechgyn Cerelig! Chwi fu'n cario'r dydd ; 
Mynwch gadw Cymru, yn Gymru Rydd, 


Heddyw daw y gelyn i mewn i'ch anwyl wlad, 
Mêl sydd ar ei dafod, ond yn ei galon—Brâ 

Un o feibion Joab atoch heddyw ddaw— 
Rhyddid ar ei wefus, a Chledd yn ei law I 
Fechgyn Ceredig! Safwch yn y ífydd— 
Mynwch gadw Cymru yn Gymru Rydd, 


Os yw yr Ymyrwr yn Rhyddfrydol ddyn 
Pa'm y rhwyga Wersyll ei blaid ei hun 2 
Os yw o'r Torïaid, pa'm yn awr na ddaw 
T'r ymdrechfa'n onest, a'u baner yn eì law ? 
Fechgyn Ceredig! Safwch yn y ffydd— 
Mynwch gadw Cymru yn Gymru Rydd) 


Pleidiwch Vaughan Davies, sy 'n Rhyddirydwr 
Ud pur, — 

Brofwyd gan frwydrau--safodd fel y dur ; 
Talwch mewn ffyddlondeb, i'r Boneddwr fu 
I fuddianau Cymru, yn ffyddlon yn y Ty, 
Fechgyn Oeredigzl. Safwch yn y ffydd— 
Mynwch gadw Cymru yn Gymru Rydd. 


gnn wu wc 


Printed and Published by J. and J, Gibson, 
Terrace Rcad Aberystwyth, 





